


Sg 


CAROL PLYGAIN, 


A GYMERWYD 


ALLAN O LUC 2, 8. 


Ar “God save the King,” yr hen ffordd. 


4 





'RoEDp yn y wlad hono fugeiliaid yn gwylio 
Eu praidd rhag eu llarpio'n un Je; 
Daeth Angel yr Arglwydd mewn didwyll fodd dedwydd, 
I draethu iddynt newydd o'r Ne', 
Gan hyddysg gyhoeddi fod Crist wedi ei eni; 
Mawr ydyw daioni Duw Ior; 
Bugeiliaid, pan aethont i Fethle'm dre” .dirion, 
| Hwy gawsant un Cyfion mewn Cors. ty 
Mab Duw tragwyddoldeb yn gorwedd mewn preseb, 
^. Tri'n undeb, mewn purdeb, heb bŵit, — 
Cydganwn ogoniant, yn felus, ei foliant ; 
Fe'n tynodd ni o feddiant y fall. 


—_ a a i 


& Ni chafodd Mair burwen o MR ei i RD, 
Narhwymynnagwlanenynglyds gg 
Na pherlau, na pharlwr, na seigiau na siwgwr, 
I Brynwr a Barnwr y byd ; 
Hi roes am yr Iesu gadachau i'w gynhesu; 
: Â'r preseb yn wely'n ddi- wad,— 
A: 'y Fe geni'r yn uchel fod morwyn yn Israel 
Yn magu'n dra thawel ei Thad ; 
Rhoes laeth i famaetha y Brenin o'i bronau, 
A'i drin ar ei gliniau drwy glod; 
VO'i chroth yr esgorodd ;—o'i dwyfron y porthodd,. 
'R hwn ydoedd cyn bydoedd yn bod. 

















Fe wybu'r 
?an enid anwyl-ddyn y Ne', 





A'r ddraig a ddecbreuai ryw filain ryfela, y 
A'i harfau'n rhai llyma'n mnob lle; 
Rhoi'r Diafol yn nghalon yr hên fIerod creulon, 
Am ladd y mab ffyddlon heb ffael; 
Mair, Joseph, a'r plentyni'r Aipht aent yn ly n, 
Lle methodd y gelyn ei gael; 
Ca'dd bechgyn baeh Juda ei lladd yn g'laneddau : 
Wrth geisio difa Mab Duw: 
Er cymaint o; fechgyn a laddodd y BD; 
MAC Crist ea i fyddin yn fyw. 
Eid â'i gablu a'i ddirfawr ddiystyru, « 
A gafodd ein Hiesi yma'o hyd ; 
Rhyw, ddynion vylodion oedd felly ei gyfeillion, 
Nid mawrion a beilchion y byd— A 
Mae fe etto 'run moddion (drwy ryfedd arwyddion) 
Yn mysg y rhai gwaelton i'w gael; 
I'r cloftion a'r deillion, by ddarion a'r mudion, ", 
Mae'n feddyg tra ífyddion, —di Mael, sa 
Mae'n Frenin trugarog, mae'n porthi” r neŵŴynog, 
Mae'n galw rhai llwythog yn llu; 
Mae'n Frawd a Thad ffy 'ddlon;—Clyw Planign WC 
Fe'ih dderbyn yn dirion i'w dŷ. 
€ 
Mae Crìst yu wir briod i'r eglwŷs' oreuglod, 
l'w ganfod ryw ddiwrnod addaw; ^^. eu 


Fe fyn ei-diweddi yn glir wedi ci: golchi, 
Heb arni na brychui na braw ; 


í ì FD «en 
w ' xzcs 2 ZC31X 





Sarph ddygyn y sigid ei choryn | ah 





—  —— - 


z 
<— 





Sain udgorn uchelder a glywir ar fyrder, i 
A'r meirw o bob dyfnder yn d'od; 
Dyn bach a elwir Iesu oedd Mair yn ei fagu, 
Fydd etto'n ein barnu ni'n bod; 
Duw dyn, yn un person, fu'n diodde' rhwng NO Hon 
Ddaw'n farnwr i fawrion a mân, 
Yr holl fyd a losgir; ond Seion a gedwir ;— 
I'w Brenin yn gywir hi: gân. cv 


Arch Noah pan, ydoedd uwchlaw i'r mynyddoedd, " 
Ni chadwodd or dyfroedd ond wyth; 

Crist ydyw'r Arch/nerthol rhag diluw tragwyddol, 
I'w bobl bydd llesol y, llwyth. Y Uw 

Pob dyn ar.na/s,daethon' i Arch Now n; ffyddlon, 1 | 
Hodda nt o fawrion i. fân; — a 

Pob enaid na's gwelir yn Nghrist, yr Arch: gywir, 
Mae'n sicr a losgir yn lân ; 

Fe lysg yr annuwiol mewn ífwrnas uffernol, 
Lle bydd yn dragwyddol eu gwae, 

Mewn carchar diddiwedd ;—holl ddrysau trugaredd 
Yn caffael yn gydwedd ei cau, 


*w 


At Grftt a'i wir. Gariad mae heddyw wahoddiad, 
Mae llei-bechâduririaid gael d'od, 

Y byd eiff yn ulw ,—G well Cristgy dydd. hwnw, 
Nag aur wedi ei gadw mewn côd, 

Ffown, ffown, i'r wir noddfa, fel Lot o Sodoma,. 
Rhag caffael ein difa'r un dydd; ie 
O'r Aipht gwell ymado, er cael ein gwaradwyddo, 

Na boddi fel Pharo'n ddiffydd, | 























Gwell myned i'r bywyd, fel Lazarus, o'i adfyd, 

Oedd rywbryd, yn nychlyd ei nyth, 
Na Deifas o'i fawrfri yn gorfod bod gwedi " 
A'r fflam yn ei boeni ef am byth. 


'“. Un mil ac wyth ganmlwydd yw oedran ein Harglwydd, 
. Chwe” dengmlwydd ond dwyflwydd yw'r nod, 
Gogoniant a ganwn; ar liniau moliannwn, 

Clodforwn, cydglymwn ei glod, 
Duw cadw'n llwyddianus dy Eglwys flilwrus, 
Rhag rheibus a'r cyfrwys rai cas ; 
Ymddiffyn a meithrin ein teyrnas yn ddibrin, 
Pob cangen a gwreiddyn mewn gras, 
Daw cadw'n penaethiaid, â'n gwiwlan fugeiliaid 
Yn wastad trwy gariad i'r gwir, 
Na ddelo Pabyddiaeth nac un gau athrawiaeth, 
Na'u diffaeth naturiaeth, i'n tir, 
3 A 
OWEN ROBERTS. 


